
Publisher 

E-Da'wah Committee 

www.edc.org.kw 


ajLigjiSJUl ograJI dj) i"SII 6L=uJI 


TUKLASAN ANG ISLAM 

Smart Card sa Tagalog 


Philpine.indd 1 


10/13/19 1:28 PM 


























Philpine.indd 2 
























Inihanda at Dinisenyo ng 
E-Da'wah Committee (EDC) 
(Al-Najat Charity Society) 



rt i) i-m ifil —iiII 


Ito ay na i-print sa pamamagitan ng: 


International Islamic Charity Organization 

























Online na Live Chat 


Ang Chat On Faith ay serbisyong online chat na 
pinamamahalaan ng mga eskolar na Muslim na ang 
trabaho ay sagutin ang iyong mga katanungan at ipakilala 
ang Islam sa pamamagitan ng live na pag-chat. l-scan 
ang QR code at simulan ang pakikipag-chat ngayon! 



Philpine.indd 4 10/13/19 1:28 PM 






























Ang Tunay na Relihyun 

Ipinakilala ng librong ito ang mga pangunahing konsepto 
ng Islam. Ano ba talaga ang katotohanan, ano ang 
mensahe ng Islam, saan nagmula ito, at bakit ito ang 
totoong mensahe na galling sa panginoon. Lahat iyan ay 
ipapaliwanag ni Dr. Bilal Philips sa aklat na ito. 



Philpine.indd 5 


10/13/19 1:28 PM 




























Ang Mensahe ng Islam 




Ang aklat na ito ay isang pagtatangka upang ipakita 
sa lahat ng mga naghahanap ng katotohanan ano ang 
mensahe ng Islam, ang mga bahagi ng pananampalataya 
at paniniwala sa Allah, ang mga pagsasamba at 
obligadong ginagawa ng mga Musim at ang bunga ng 
paniniwala sa kataas-taasang Allah. 



ANG MENSAHE 
NG ISLAM 

Ni 

Dr.Abdul Rahman Al-Sheha 

Isinalin sa tagalog nina: 

Ahmad Jibreel Salas 
at Jamal Joves 

(Revised Edition) 



SCAN WITH YOUR PHONE 


% 



Philpine.indd 6 


10/13/19 1:28 PM 































Ang Diyos sa Kristiyanismo... 

Ano ang Kanyang Kalikasan 

Mga katanungang masasagot sa aklat na ito at iba pa: 
Ano ang kalikasan ng Diyos sa Kristiyanismo? Ang Diyos 
ba ay isa o tatlo (Trinidad)? Si Hesus ba ay kapantay ng 
Diyos? Si Hesus ba ay Diyos o kapantay ng Diyos? Si Hesus 
ba ay anak ng tao o anak ng Diyos? At iba pa. 




Philpine.indd 7 


10/13/19 1:28 PM 



































0 


Ang Totoong Mensahe ni Cristo Jesus 


Si Cristo Jesus ay kumakatawan sa panlahat na kawing sa 
pagitan ng dalawang relihiyon na may pinakamaraming 
kaanib sa mundo sa ngayon, ang Kristiyanismo at ang Islam. 
Ang sumusunod na na aklat ay tungkol sa mensahe ni Jesus 
at sa persona niya ay nakabatay sa kawing na ito. Inaasam 
na sa pamamagitan ng aklat na ito ay lalong mauunawaan 
ng mga Muslim at mga Kristiyano ang katuturan ni Jesus at 
ang kahalagahan ng kanyang mensahe. 



0 



Philpine.indd 8 


10/13/19 1:28 PM 
































Talakayan Sa Pagitan Ng Atiestang 
Propesor at Estudyanting Muslim 


Ang sumusunod na senario sa aklat na ito ay nangyari sa 
isang paaralan o institusyong pang-edukasyon: «Hayaang 
aking ipaliwanag ang suliraning mayroong siyensiya sa 
Diyos...» Ang atiestang propesor ng philosophy ay bahagyang 
naghinto sa kanyang klase at pagkaraan ay nagtanong siya 
sa isa sa mga bago niyang estudyante upang tumayo. «lkaw 
ay isang Muslim, hindi ba, anak?» malalaman natin sa loob 
ng aklat na ito. 


0 



9 




10/13/19 1:28 PM 































Ang Mga Karapatan Ng Tao Sa Islam 




Ang aklat na ito ay binubuo ng mga karapatan ng tao sa lahat ng aspeto 
ng buhay at walang alinlangan na ang ganitong patakaran ay lubhang 
napakahalaga para sa ating ganap na pang-unawa sa Relihiyong 
Islam bilang isang pamamaraan ng buhay. Sa pamamagitan ng tunay 
na pang-unawa sa mga karapatan ng tao at ang pangangailangan 
ng bawat isa, ito ay magdudulot ng higit na paggalang sa bawat 
mamamayan maging siya man ay Muslim o diMuslim. 





I ANG MGA 
ARAPATAN NG 
TAO SA 
ISLAM 


Isinalin sa Wikang Pilipino nina: 

Ahmad Jibreel Salas 
Jihad Jamal Joves 


ni: 

Dr.Abdul Rahman Al Sheha 




SCAN WITH YOUR PHONE 




10 



Philpine.indd 10 


10/13/19 1: 





























Ang Qur’an At Makabagong Siyensiya 

Sa aklat na ito ng mga teksto, tinatanggal ni Maurice Bucaille 
ang maraming naunang mga ideya tungkol sa Lumang Tipan, 
ang Mga Ebanghelyo at ang Qur>an. Isa sa mga importanteng 
mga aklat na dapat basahin ng hinahanap ang katotohanan. 



Ang 

QPW 

at 

sinijA 


Sinulat ni 

DR. MAURICE BUCAILLE 
[French Academy of Medicine) 

Salin sa Tagalog ni 
Muhammad Ameen C. Cave 
"Islamic Da'wah Committee" 



SCAN WITH YOUR PHONE 


% 


11 



10/13/19 1:28 PM 





























Nadiyos’ Kubre? 


0 


Ito ang pangalawa sa dalawang aklat na nauukol 
sa isang pagsusuri ng tatlong pananampalatayang 
Abrahamikong Judaismo, Kristiyanismo, at Islam. Gaya 
ng isinasaad sa unang aklat, NaDiyos’grasya, ang mga 
layunin ng ganitong pagsusuri ay mabigyang-kahulugan 
ang mga kawing sa tanikala ng rebelasyon. 



Dr. Laurence B. Brown 


NADIYOS’KUBRE? 
(GOD’ED?) 

Isinalin sa Tagalog ni Muhammad Kisa de Jesus 

Ang Kapakanan ng Islam bilang Pagwawakas ng Rebelasyon 



SCAN WITH YOUR PHONE 


0 



Philpine.indd 12 10/13/19 1:28 PM 






























NADIYOS’GRASYA 


Ang Judaismo, Kristiyanismo at Islam ang bumubuo ng 
tatlong mga pananampalatayang Abrahamiko. Bagamat 
kilala sa pangalan, ang Judaismo at Kristiyanismo ay 
napatutunayang mahirap pakahuluganan. Subalit kailangan 
noting mabigyang-kahulugan ang mga ito, kung nais noting 
magkaroon ng anumang mahalagang pagsusuri. 


0 



SCAN WITH YOUR PHONE 



13 




10/13/19 1:28 PM 




































Hayaan ang Bibliya ang Magsasalaysay 

Maraming tao ang hindi nakakaintindi sa Bibliya; 
naramdaman nila na ang paniniwala kay Jesus bilang 
Diyos ay laganap na nagmula sa Bibliya. Ipinakikita ng 
librong ito na hindi itinuturo ng Bibliya iyon. 



0 



Philpine.indd 14 


10/13/19 1:28 PM 





























Ang Tunay na Mensahe ni Hesus Ayon sa 
Quran at Bibliya 

Tutulungan ka ng aklat na ito na malaman kung sino 
siya ayon sa Bagong Tipan, na may kaugnayan sa 
Lumang Tipan at, kung minsan, ang mga Qur’an. 




Philpine.indd 15 


10/13/19 1:28 PM 





























Muhammad Sugo Sa Sangkatauhan 


Sinusubukan ng librong ito na lumapit sa pinaka 
pinakatanyag na tao (Propeta Muhammad), sa 
kanyang Mensahe at awa, humihingi ng tulong at 
suporta lamang mula sa Allah na Makapangyarihan 
sa lahat. 



Philpine.indd 16 


10/13/19 1:28 PM 































Islam ang Relihiyon ng kapayapaan 


Ang librong ito ay tumutukoy sa isang mahalagang 
paksa, isang konsepto ng Islam mula sa katarungang 
panlipunan at paglaban sa kawalan ng katarungan 
bilang isang batayan para sa pagtatatag ng 
kapayapaan sa pandaigdigang pamayanan. 



Philpine.indd 17 10/13/19 1:28 PM 





























Pag-Unawa sa Islam 


Ang aklat na ito ay pinag-uusapan ang tungkol sa 
kwento ni Muhammad, ipinakikilala ang sagradong 
aklat - ang Qur’an, at ipinapaliwanag ang limang 
haligi ng pananampalataya at ang pangunahing mga 
layunin ng Islam. 



Philpine.indd 18 


10/13/19 1:28 PM 































0 


Natuklasan Mo Na Ba Ang Tunay Nitong 
Ganda? 

Maaaring ikaw ay may mga maling pag-aakala sa Islam. 
Maaaring nakita mo lang ang larawan ng Islam kung 
paanong ito’y ipinapakita ng midya na nag-uulat tungkol 
sa mga terorista. Maaari rin namang nabasa mo o di kaya’y 
narinig ang tungkol dito sa isang di mapagkakatiwalaang 
batayan. Kaya naman ikaw ay aking iniimbitahan na bukas- 
isipan mong basahin ang aklat na ito na naglilinaw sa ganda, 
liwanag at pagiging payak ng Islam. 



Natuklasan Mo 
na ba ang Tunay 
Nitong Ganda? 
Ni: Dr. Naji Arfaj 



SCAN WITH YOUR PHONE 


0 



Philpine.indd 19 


10/13/19 1:28 PM 



























Si Muhammad sa Bibliya 


Ang aklat na ito ay isang pagtatangka upang 
maghanap sa pagitan ng mga linya para sa ilang mga 
bakas mula sa mga nakaraang Propeta tungkol sa 
ipinangakong Propeta, Muhammad (ang kapayapaan 
ay sumasa kanya). 




Philpine.indd 20 


10/13/19 1:28 PM 





























Ang Gabay Para Sa Bagong Muslim 


Ang gabay na ito ay nagtatanghal sa iyo ng yugto ng 
pundasyon sa pag-aaral tungkol sa Islam. Nagbibigay 
ito sa iyo ng mga gabay sa karamihan ng mga aspeto 
ng buhay na nakatagpo mo alinsunod sa mga turo 
ng Islam. 



10/13/19 1:28 PM 





































0 


Tapat na Handog sa Babaeng Pilipina 
Bulaklak ng Bayang Pilipinas 


O, Mayuming Pilipina. Alarm mo ba kung bakit may maganda kang 
pag-uugali at mabuting asal na katulad ng isang babaing Muslim? 
Sapagka’t bilang Pilipina, ikaw ay nag-ugat sa lahing Muslim, lahing 
may dangal at may likas na pagkilala at pagsamba sa Poong Maykapal. 
Ang pinagmulan mo ay Islam-ang tunay na pamana ng ating lahi. 
Naaalaala mo pa ba ang iyong kasaysayan? Naaalaala mo pa ba kung 
paano tayo sinakop, kung paano tayo nilupig, at kung paano tayo inilayo 
sa ating pinag-ugatang lahi at pananampalataya? 



0 



Philpine.indd 22 


10/13/19 1:28 PM 



































0 


MARIA (ina ni Hesus) Ang Dakilang Babae 
Ng Sangkatauhan Tungkol sa Aklat: 

Ating tunghayan ang kasaysayan ni Maria, ang dakilang ina ni Hesus. Ang salaysay 
ng Surah Maryam (isang Kabanata mula sa Banal na Qur’an) na tumatalakay 
tungkol kay Maria ay sadyang tumatagos sa puso at kalamnan ng sinumang 
mambabasa. Walang aklat sa buong kasaysayan ng mundo ang nakapagbigay 
ng isang magandang damdamin tungkol sa kadakilaan ni Birhen Maria maliban sa 
Banal Na Qur’an, ang Huling Kapahayagan ng Nagiisang Diyos na ipinagkatiwala 
Niya sa Kanyang Huling Sugo at Propeta- si Muhammad Ibn Abdullahj. Walang 
mata ang hindi luluha sa kabanal-banalan at napakagandang salaysay ng Banal 
na Qur’an tungkol sa Dakilang Babae ng Sangkatauhan-si Maria. 



0 



Philpine.indd 23 


10/13/19 1:28 PM 





























Ang Talakayan ng Kristiyano at Muslim 


Ang aklat na ito ay patungkol sa mga pagkakaiba ng 
relihiyun na Islam sa Kristianismo at mga importantng 
bahagi sa Islam na nagpapatibay sa malinaw na 
paraan bakit ang Islam ay ang totoong relihiyun mula 
sa Panginoon. 




Philpine.indd 24 10/13/19 1:28 PM 





























Nagkatawang Tao Ba Ang Poong Maykapal 


Ang pinakamalaking bahagi ng sankatauhan ay 
patuloy na naniniwala sa Poong Maykapal. Mula pa sa 
pinakamatandang kabihasnan hanggang sa makalumang 
mamamayan sa kasalukuyan, ang Poong Maykapal ang 
pinaka-sentro ng mga relihiyon ang siyang naging dahilan 
ng pagsasamasama nila na maitatag ang kultura ng tao. 



25 



10/13/19 1:28 PM 































Muslim na E-library 


Ang Komprehibong Muslim na E-Library ay nagbibigay 
ng komprehensibong mapagkukunan sa dose- 
dosenang mga wika tungkol sa Islam, Muslim, iba pang 
mga pananampalataya at mga kontemporaryong 
isyu na maaaring mag-alala sa iyo. 



Philpine.indd 26 10/13/19 1:28 PM 

































Online Quran na Radyo 


Makinig sa Quran kasama ang audio translation nito 
sa Ingles sa pamamagitan ng link na ito. Maaari mo 
ring i-download ang Quran Radio App at pakikinig 
sa Quran kasama ang mga pagsasalin nito sa iba>t 
ibang mga wika sa mundo. 



Philpine.indd 27 10/13/19 1:28 PM 



































Hesus, Naipako ba sa Krus? 


Tungkol sa Aklat: 

25.Ang aklat na ito ay sasagutin ang importanteng 
katanungan na ito, na nais malaman ng lahat ang 
katotohanan at ano ba talaga ang nangyari kay Hesus. 



Philpine.indd 28 10/13/19 1:28 PM 






























Ang Talambuhay ng Propeta 

Ang aklat na ito sa maikli ay tungkol sa buhay ng huling 
sugo at propeta ng katas-taasang Allah; si propeta 
Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan. 



Philpine.indd 29 


10/13/19 1:28 PM 































Sino ang Allah? 

Ang pagpakilala sa dakilang Allah ang Diyus, Panginoon 
at tagapaglikha ng sanlibutan at sangkatauhan, ang 
makapangyarihan. 



Philpine.indd 30 


10/13/19 1:28 PM 





























Nais Kong Yumakap sa Islam 
Nguni’t Tungkol sa Aklat: 

Bawa’t tao ay isinilang na malaya sa anumang kasalanan at 
taglay niya ang likas na pagkilala sa pagkakaroon ng Isang 
Manlilikha. Kadalasan, ang likas na pagkilalang ito ay nalilihis at 
naliligaw sanhi ng impluwensiya ng kanyang mga magulang, ng 
kapaligiran, ng nakagisnang tradisyon, ng kanyang kaibigan at 
ng lipunang kanyang kinabibilangan. Magkagayon, ang malinis 
na konsepto at pagkilala niya sa Dakilang Lumikha (Allah) ay 
nagkakaroon ng batik ng Idolatriya (ang pagsamba sa mga 
nilikhang bagay). 






10/13/19 1:28 PM 





























0 


Ang Maikling Paglalarawan Ng 
Pamamatnubay Tungo Sa 
Pag-Unawa Sa Islam 

Paano natin malalaman ano ang tamang landas, ano 
ang dapat paniwalaan? sino ang dapat sambahin? 
ang aklat na ito ay magpapaliwanag at sasagutin ang 



0 



Philpine.indd 32 


10/13/19 1:28 PM 




























Pacino Ba ang Pagyakap sa 
Relihiyong Islam? 

Ang aklat na ito ay sa mga nais magkaruon 
ng panibagong buhay, panibagong relasyun sa 
panginoon, sa mga sawa na sa mga pagkakasala, sa 
mga nais at may ambisyun makapasok sa paraiso. 




Philpine.indd 33 


10/13/19 1:29 PM 




































0 


Sino ang Anti-Kristo 

Ang aklat na ito ay para sa kaalaman ng lahat, na ang 
pinakamalapit sa puso ng isang Muslim ay ang mga 
Kristiyano sapagka’t mula sa kanila ay inyong matatagpuan 
ang kababaang-loob at pagiging maka-diyos. Ito ay hindi 
isang salitang nagmumula sa bibig ng isang Muslim kundi ito 
ay isang kapahayagan ng Banal na Qur’an, samakatuwid ito 
ay nagmula sa Nag-iisang Diyos. 



0 



Philpine.indd 34 


10/13/19 1:29 PM 
































Tao! Bakit ka Narito Sa Mundo 


0 


Isang banal na tungkulin at gawain ng bawa>t Muslim 
ang magbigay paalaala at mag-anyaya sa kanyang 
kapwa tungo sa landas ng Allah ang Dakilang Lumikha, 
itong aklat na ito ay isang pagpapaliwanag sa layunin 
ng mga tao sa mundong ito. 



0 



Philpine.indd 35 


10/13/19 1:29 PM 


































www.edc.org.kw 

Ituro lamang ang iyong cellphone sa 
QR CODE UPANG l-DOWNLOAD ANG 

ANUMANG A K L A T 

IKJ QR Reader Ijpi 




























